ami'imngk 

lidiuiðarrtt til atuðnings kirlcju og kristindómi íslendinga, 
gejið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. i Veatrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

!). árg. WINNIPEG, FEBRÚAR 1895. Nr. 12. 


Davíðs sálnir 148. 

Kftir séra Valdemar Briem. 


l.ag: Ileiðra skulum vér herrann Ivrist. 

1. Lofa drottin, þú himins her, 
himin, jörð og hvað skapað er; 
lofið hann, allir englar hans, 
öliugar hetjur skaparans. 

Sé drottni dýrð! 

2. Lofið drottin, þér hnatta hjól, 
heiörið drottin, þú tungi og sól, 
göfgið þér drottin, tignartjöld, 
tignið þér drottin, stjarna fjöld. 

Sé drottni dýrð! 

3. Lofið drottin, þú land og sjór, 
lofið drottin, þú liagl og snjór; 
leiftr og þrumur, lofið hann, 
lofið þér, stormar, skaparann. 

Sé drottni dýrð! 

4. Lofið drottin, þér fjöll og fell, 
fossar, clfir og jökulsvcll, 





-178— 


dalir og hlíSar, gil og grund, 
grösin á engi, blóm í lund. 

Sá drottni dýrð! 

5. Lofið drottin, þér fugla fjöld, 
fiskar sjávar um djúpin köld ; 
allt það, sem lifir ofar fold. 

allt það, sem skríðr djúpt í mold. 

Sé drottni dýrð! 

6. Lofa clrottin, þú lífsins hjörð, 
lágir, háir á allri jörð; 
ungir og gamlir, syngið sœtt, 
sveinar og meyjar, gjörvallt fœtt. 

Sé drottni dýrð! 

7. Lofa drottin, þú lífið allt, 
lífsins skapara þúsundfalt; 

allt það, sem bærist heims um hring, 
heiðr og lof þeim drottni syng ! 

Syng drottni dýrð! 


F 11 E L 8 I. 


það er mikið talað um frelsi á þessum tímum. það hefir 
aldrei á liðnum öldum nærri því eins mikið verið talað um 
frelsi — almenningsfrelsi — í lieiminum eins og einmitt nú. 
Frelsi er líklega það orð, sem nú á tímum er meira talað um og 
meira ritað um en flest, ef ekki öll, af hinum svo kölluðu „stóru“ 
orðum í mannlegu tungumáli. Og af því að svo rnikið er um 
þetta mikla orð talað og ritað, þá ætti maðr að mega ganga út 
frá því, að meira væri Hka um það hugsað en flest annað. Og 
það er líka sannarlega vert að hugsa mikið um þetta orð — 
frelsi, því það táknar nokkuð, sem í sjálfu sér er mjög eftir- 
sóknarvert. Frelsi er einhver sú dýrmætasta cign, sem nokkur 
maðr getr átt. An frelsis er ómögulegt að vera sæll. An frels- 
is getr manneðlið ómögulega notið sín. Án frelsis gctr maðr- 



179 


inn ekki náð þeirri andlegu tign, sem hans eigin meðvitund 

segir honum að honum só ætlað að ná. An frelsis ffetr maðr- 

ö . , . ° 

inn naumast verið maðr. Ofrelsið gjörir út af við manninn í 

mönnunum. — Og nú er heiminum í heild sinni farið svo mik- 

ið fram, að hann er farinn að sjá þetta, og af því hann er far- 

inn að sjá það, þá er nú meir hugsað Qg ritað og rœtt um frelsi 

en nokkurn tíma áðr. Hinar liðnu aldirnar töluðu um frelsi, 

fyrir einstaka menn og mannflokka. En nú gengr frelsishugs- 

unin 02 frelsistalið mikl'u len^ra. Nú er almennino'sfrelsi á 

o o o 


dagskrá nálega um öll lönd heimsins. 

En þó að jietta stóra orð, frelsi, sé nú efst á dagskrá, einnig 
meðal vors þjóðflokks, og þó að guðlegri forsjón sé sannarlega 
fyrir það þakkanda, að vér í þessu tilliti lifum á betra tíma 
heldr en þeir lifðu, sem á undan oss eru hnignir til moldar, þá 
væri hraparlegr misskilningr að ætla, að sönn Iiugmynd um 
frclsi só að sama skapi útbreidd nú meðal alþýðu manna eins 
og mikið er talað urn frelsi nú orðið almennt. Mikið af skraíi 
fólks um frelsi er hégómi og heimska. Margt það, sem menn 
kalla frelsi og berjast fyrir í frelsisins nafni, er argasta ófrelsi. 
Og margir reyna til að tel.ja sér og öðrum trú um, að það sé 
óþolanda óf'relsi, sem í rauninni er sannarlegt frelsi. Menn búa 
cinatt á þessari frelsisöld til grýlu úr því, sem í sannleika er 
frelsi, með því að kalla jtað ófrelsi. Og á hinn bóginn klæða 
menn oft það, sem er greinilegasta ófrelsi, í skínanda búning og 
skrifa með gylltu letri utan á þann búning orðið frelsi. Og 
svo verðr afleiðingin af þessu, að heilir hópar fólks eru að clta 
skugga frelsissælunnar og hreppa loks, þegar þeir hafa náð 
honum, reglulega ófrelsisvansælu. Vér förum vist elcki með 
neinar öfgar, þótt vér segjum: 1 hvcrt skii'ti, sem hér í vorum 
íslenzka mannhópi hefir verið komið ineð eitthvert verulega 
gott og uppbyggilegt almenningsmál og menn verið beðnir að 
styð.ja það, þá hafa allt af heyrzt flciri eða færri raddir, sem 
hafa leitazt við að fá ínenn til að trúa því, að nú væri verið að 
smeygja ófrelsi inn á meðal almennings, og af því að hér væri 
ófrelsi á ferðurn, þá skyldi menn nú standa á móti. Og svo 
hafa vitanlega eigi fáir orðið, ef ekki opinberlega, þá í laumi, á 
móti. 0g á hinn bóginn: þegar einhverjum hefir dottið í hug 
að ota fram einhverju illu og skaðlegu máli, þá lieíir það vana- 



— 180 — 


lega veriS gjört í nafni frelsisins, og hafi j;að á, annaS borð 
fengiS nokkra stuSningsmenn, þá hafa þeir yfir liöfuS boriS þaS 
fyrir, aS þetta mál yrSi menn endilega að styðja frelsisins 
vegna. — Eigi þarf að fara út fyrir hina kirkjulegu kristin- 
dómsbaráttu vora, til þess að leita að sönnunum fyrir því, sem 
nú var sagt. AS svo miklu leyti, sem oarizt hefir veriS á móti 
kirkju vorri, þá hefir sú mótspyrna fremr öllu ööru verið studd 
með þeirri staðhœfing, að kirkjan kœmi með ófrelsi, og því væri 
sjálfsagt að vera á móti henni. Og að svo miklu leyti sem 
barizt hefir verið fyrir vantrú og guðleysi, þá hetir sú barátta 
verið réttlætt með því, að frelsi •— andleo;fc frelsi almennina's —■ 
útheimti slíka baráttu. 

það var dimm ófrelsisöld, þegar Jesús Kristr stofnaði ríki 
sitt í heiminum. Hann kom með sinn frelsisboðskap á þeim 
tíma, þegar þetta orð, frelsi, var varia til í tungumáli almenn- 
ings. Gyðingalýðr hafði um inargar aldir búizt við frelsara, 
einstaklegri, guðlegri persónu, Messíasi, er ætti að veita þjóð- 
inni frelsi. En þegar svo Kristr kom, var eins og enginn hugs- 
aði um neitt annað frelsi en það, að losna undan pólitiskum 
yfirráðum og kúgunarveldi Bómverja. Og er það syhidi sig, að 
Jesús þessi, er vitnaöi uin sig að hann væri nú einmitfc sá hinn 
sami Kristr, seni allt gamla testamentið hafði um spáð, ætlaði 
ekkert slíkt frelsi að veita þeiin, þá hneyksluðust þeirálionum, 
höfcuðust við liann og heimtu hann krossfestan. En frelsisins 
boðskap kom liann með engu að síðr. Hann lifði fyrir þá miklu 
guðlegu hugsan, að gjöra mannssálirnar frjálsar, og hann dó 
liinum kvalafulla krossdauða til þess að hið guðlega frelsi gæti 
oröiö allslierjar-eign rnannkynsins. 

„þitt orð er sannleikr", sagði Jesús við hinn himneska föð- 
ur sinn í bœninni rétt áðr en píslarsaga lians hófst. Og áðr 
hafði liann sagt við Gyðinga: „Sannleikrinn mun gjöra yðr 
frjálsa". það er œðra frelsi en allt annað frelsi, seni Jesús talar 
hér um. það er frelsi frá synd og óguðleik. það er undirstöðu- 
frelsi undir allt annað sannarlegt frelsi. Ekkert annað frelsi 
fullnœgir manninum, svo framarlega sem þettaundirstöðufrelsi 
vantar. En sé þetta undirstööufrelsi Jesú Krists eign manns, 
þá má lifa, og það jafnvel lifa sæll, þó að margt annað frelsi 
vanti cða sé af mjög skornum skammti. 



—181— 


þ<i(5 cr átakanleg hngvekja frelsinu viðvíkjandi, það atriði 
píslarsögunnar, sem segir frá því, þegar alþj'ða Gyöinga beidd- 
ist þess, að Barrabasi væri gefið frelsi, en heimti, að Jesús 
væri krossfestr. Ástœða er til þess út af því, aS hugsa um þetta 
merkilega og dýrmæta orð, frelsi, og það, live hræðilega er ein- 
att með það orð farið af almenningi. Myndirnar af öðrum eins 
höfuðpersdnum í hinni miklu sorgarsögu eins og þeirn Kaífasi 
og Pílatusi standa yfir höfuð úthleyptar eða með lifandi litum 
afmálaðar fyrir hugskotssjónum kristins almennings — mönn- 
um til æfinlegrar viðvörunar. það er vel og gott. En ekki 
ætti menn út af þeim myndum að gleyma uppdrætti guðspjalla- 
sögunnar af almennings-hugsunarhættinum meðal Gyðinga á 
sama tíma og þeir Kaífas og Pílatus komu til sögunnar. Sízt 
ætti alþýða nú að gleyma því, hvernig alþýðan þá kom fram. 
Menn ætti nú vel að taka eftir því, hvernig alþýðan þá fór með 
frelsi sitt. Allir ætti á þessum alþýðustjórnartíma að hafá það 
liugfast, hvað almenningr gjörði, þegar Pílatus, í von um að 
sleppa hjá því að breyta á móti betri samvizku, ef hann skyti 
málinu undir almenningsálitið, bauð alþýðu að kjósa, hvor 
þeirra Jesús eða Barrabas skyldi gefinn laus. Einu sinni hafði 
þó alþýða í Israel frelsi. Einu sinni mátti hún liún þó ráða á 
þeirri ófrelsisöld. Einu sinni er þýðingarmesta málinu í mann- 
kynssögunni skotið undir vilja almennings. Einu sinni var þó 
almenningsálitinu af þeim, sem annars réðu öllu, ieyft að verða 
ofan á. Og niðrstaðan, sem náðist í máli því, sem hér var um 
að roeða, við það að almenningr f'ær að ráða, er það, að hinn 
heilagi og réttláti er deyddr, en ilimennið og óbótamaörinn er 
gefinn laus. j)vílík hörmuleg niðrstaða! þvílík hræðileg mis- 
brúkun á frelsinu! þvílíkt ógrlegt almenningsálit! Gætum að: 
þeim Kaífasi og Pílatusi er vanalega kennt um krossfesting og 
dauða Jesú. Og víst dettr oss ekki í hug að halda vörn uppi 
fyrir hinni lúalegu og samvizkulitlu framkomu þeirra. þeir 
hafa vissulega sinn dóm með sér, og hann ekki léttan. En eftir 
því er vert að muna, að Kaífas gat ekki, þótt hann vildi, ráðið 
því, að Jesús væri líflátinn, og Pilatus vildi það eklci, þótt hann 
hefði vald til þess, því samvizka hans sagði hoaum, að Jesús 
væri saklaus. Og með öllu sínu trúleysi vildi hann ekki dœma 
Jesúm til dauða þvert á móti rödd samvizku sinnar. Hann 



— 182 — 


vonast eftir, að ef hann skjóti málinu undir dóm alþýftu, þá 
sleppi hann við vanda þann, sem liann fann sig nú vera í. það 
var siðr. hvett ár utn páskaleytið, að liinn rómverski iandstjóri 
náðaði einn bandingja af þjóðfíokki Gyðinga. Svo lætr þá 
Pílatus leiða þessa tvo, ræningjann og tnorðingjann Barrabasog 
Jesúm frá Nazaret, fram fyrir lýðinn og spyr: „Hvorn þessara 
tveggja viljið þér nú, að eg geti yðr lausan?“ Hantt bjóst við, 
að þeir bæði hiklaust um Jesúm. Nei,þeir biðja í einuhljóðium 
Barrabas. Aldrei í mannkynssögunni hefir almenningsálitið 
orðið sér ein.s hróplega til syndar og skantmar eins og í þetta 
sinn. Hér átti almenningsviijinn kost á að ltindra það hryllileg- 
asta iliverk, sem nokkurn tíma hefir verið unrtið. En í stað 
þess heimtar hann.að þetta illverk sé einmitt unnið. Aiþýðuvilj- 
inn dœmir Barrabas til lífs, en Jesúm til dauða. Alþýðu Gyð- 
inga er eitt augnablik veitt freisi, og þá dœmir hún þennan 
itiminhrópanda dóm. 

það er annars víðar í píslarsögunni, að aiþýðuhugsunar- 
liáttrinn stingr fram höfðinu. þess er t. a. m. getið um þjónana, 
sem höfðu Jesúm til gæzlu ireöan hann var í sínu fyrsta varð- 
haldi, áðr en prestaráðið hélt fund sinn út af máli hans, að þeir 
hafi hrækt í andlit lionum, gjört gys að honum, slegið hann, 
sumir með hnefum og sumir með lófum, hafi byrgt fyrir augu 
lians, slegið í andlit honum og sagt: „Spá þú, hver það var, sem 
sló þig“, o. s. frv. þá er Pílatus hafði lokið sínum heimskulega 
handaþvotti, með þeim uminælum, að hann væri sýkn af blóði 
þessa réttláta manns og að þeir skyldi sjá fyrir því, þá hrópaði 
allr lýðr: „Komi lilóð hans yfir oss og börn vor.“ Og þegar 
Jesús var uppnegldr á krossinn, þá sýnist alþýöa manna óðar 
hafa tekiö til, er hún gekk þar fram hjá, að atyrða hann, hrista 
vtir lionurn höfuð sín, brigzla honum um ýmislegt, er hann hafði 
áðr sagt, og mana hann, ef hann væri guðs sonr, að stíga nú 
niðr af krossinum. — Svona kemr alþýðan fram gagnvart þeim 
mesta alþýðuvini, sem nokkurn tíma hefir lifað. Svona ver al- 
þýða öllu því frelsi, sem hún á, þegar þessi sama alþýða erorðin 
aö guðlausum skríl. það er óhætt að bera dýpstu lotning fyrir 
þessu orði, frelsi, en það er líka óliætt aö hræðast þetta orð — 
frelsi —, þegar það er í höndum eða munni eða hjörtum þess 



—183— 


f'ólks, sera eins sfcendr andlega á fyrir eins og þeim, sem til forna 
kröfðusfc krossfestingar og 1 dauða Jesú. 

Jesús er ekki iíkamlegaog sýnilega hjá oss á lífi. Og Barra- 
bas vitanlega fyrir löngu dauðr. En málefni hins krossfesta 
Jesú Krists er hér hjá oss og því málefni fylgir frelsarinn hver- 
vetna, þótt ósýnilegr sé, því hann lifir enn og deyr aldrei. En 
það er líka til hjá oss það, sem vér getum kallað málefni Barra- 
basar, þótt persóna hans só ekki á lífi. Hann var ræningi og 
manndrápari, ekta stigamaðr, þessi Barrabas. Og sami andinn, 
sem rak liann áfram út á sinn eyðileggingarferil, lifir enn í hin- 
um lægstu og Ijótustu lögum mannfélagsins. það er afliö, sem 
dregr eða leitast við að draga alþýðuna niðr í sorpið. það er 
afl hins misbrúkaða frelsis. það er aflið, sem gefr öllum hinum 
óguðlegu, dýrslegu og djöfullegu fýsnum hins spillta manneðlis 
lausan tauminn. það er aflið, sem setr frekjuna og lieimskuna 
og illgirnina upp á veldsstólinn og berst þar í nafni frelsisins á 
móti öllu því, sem er satt og rétt og gott. IJin lcristna ltirkja 
vor leiðir mynd Jesú Krists hins krossfesta fram fyrir 'almenn- 
ing og býðr honum það frelsi, sem hann hefir á boðstólum, og 
sýnir hverjum einstökum, hvílíkr sá andi er, sem frelsi hans er 
sainfara. Sjá hefir mátt í liðinni tíð ávexfci hvorstveggja þessa 
anda í mannfélagi voru, og sjá má þá vissulega enn. Um tvenns- 
konar frelsi á hver einstakr meðal fólks vors kost á að velja : 
frelsi Jesú Krists og frelsi Barrabasar-andans. Frelsi vilja allir 
hafa. Frelsi hljóta allir að hafa, Allir eru skapaðir meðfrjáls- 
ræði, og það þýðir, að allir eiga að eiga frelsi og ráða sjálfir yfir 
því. þú, liver sem þú ert, hefir frelsi til að slá þér í þann mann- 
hópinn, sem lætr anda Jesú ráða yfir sér. En þú hefir líka frelsi 
til að fylla þann flokkinn, sem heimtar, að Barrabas sé látinn 
laus og gjöri allfc, sem honum þóknast. En þegar þú velr um 
þessa tvo kosti, þá mundu vel eftir því, að ástœðurnar eru nú 
alveg hinar sömu og til forna, þó að nú sé frelsisöld, en þá væri 
ófrelsisöld. Ef jæ-ss er krafizt, að Barrabas fái að lifa og halda 
áfrain að vaða uppi, þá er þar með að sjálfsögðu krafizt, að 
Jesús Kristr sé til dauða dœmdr. En vilji menn, að Jesú Kristr 
lifi hjá sér, jiá þýðir það dauða þess anda, sem Barrabas stjórn- 
aðist af, hjá þeim sömu mönnum. 

O, að öll vor aljiýða væri andlega frjáls ! 0, að hún gæfi 



—184— 


sig öll undir það andlega afi, sem gjörfc getr alla menn andlega 
í’rjálsa ? Yér liöfum bent á, hvar þess andlega afls er að leita. 
])að er hjá honum, sem alþýða Gyðinga rxtskúfaði, þegar hún 
bað um að Barrabas væri gefinn laus. Og rnenn fá þetta and- 
lega afi hjá honum, þegar þeir leyfa sannleiksorðinu bans inn- 
göngu í sálir sínar og láta það vera ljós á vegum sínum og 
lampa fóta sinna. 

það var á endanum hvorki hinn hrœsnisfulli Kaífas, né hinn 
vantrúaði Pílatus, sem réð því, að Jesús var deyddr, heldr hið 
frjálsa atkvæði alþýðunnar. Nú er frelsisöld fyrir alþj^ðu, og 
þá er auðvitað, að það er nú margfalt fremr en í fornöld komið 
undir almenningsáliti, hvorfc það, sem illt er, eða það, sem gott 
er, verðr ofan á í mannfélaginu. Hinir einstöku, sem kallað er 
að völdin hafi nú, hvorfc heldr í kirkjulegum eða veraldlegum 
rnálurn, gjöra minnst til með tilliti til þess, hvað verðr ráðandi 
stefnan í mannfélaginu. þótt þeir væri sama eðlis og þeir, sem 
œðst höfðu völdin hjá Gyðingum til forna, þá væri ekki mikið 
að óttast, svo framarlega sem almenningsálitið fceri i réttu átt- 
ina. það er almenningsviljinn, sem nú ræðr öllu, eða getr öllu 
ráðið — að minnsfca kosti liér í lýðstjórnarlandinu, Ameríku. 
Ur því alþýða er t'rjáls, þá getr hún ekki lengr skotið skuldinni 
upp á þá Kaífas eða Pílatus, ef illa fer. 

Láti menn þá ekki almenningsálifcið hjá osskomasfcað sömu 
niðrstöðu og það komst forðum hjá Gyðingum. Láti menn et ki 
það brot af alþýðunni verða ofan á, hvorki í trúmálum né neinum 
öðrum málum, sem myndi dœma alveg eins og alþýða Gyðinga 
í Jerúsalem dœmdi í máli því, er Pílatus skaut undir hennar 
úrskurð. Hafi menn ávallt söguna um það, hvernig almenn- 
ingsálitið hjá Gyðingum kom fram í máli frelsarans, í liuganum. 
Hafi menn hana æfinlega til taks eins og skuggsjá ti! þess að 
bta í og sjá, live hörmulega fer, þegar alþýða misbrúkar frelsi 
sitt. Og láti fólk vort þá skuggsjá aldrei verða spegil, sem sýni 
því myndina af sjálfu sér, heldr láti þvert á móti allirskugg- 
sjá þessa gefa sér heilaga hvöfc til þess með lifandi trú á frelsar- 
ann og hans sannleiksorð að vinna að ]?ví, að sannarlegt alþýðu- 
frelsi verði hjá oss ráðanda, frelsi, sern rekr allan óguðleik og 
alla heimsku og allan skrílshátt út úr hjörtum og heimilum, en 
bindr menn við Jesúm Krist hinn krossfesfca í lífi og dauða. 



llermon. 


Frá urnmyndan frelsarans á ijallinu segja þrjú fyrstu guö- 
spjöllin (Matt., Mark., Lúk.), og Pétr minnist þess atburðar 
einnig í síðara bréíi sínu. Fjallið, þar sern ummyndanin fór 
fram, er hvergi nafngreint í nýja testamentinu, en því heíir 
lengst af verið trúað samkvæmt eldgamalli munnmæla-sögusögn, 
að það hati verið á fjallinu Tabor spölkorn austr fráNazaret, en 
suðvestr frá suðrenda Genesaretvatnsins, í Galíleu sunnan- 
verðri. En ef gætt er að því hjá Matteusi og Markúsi, hvar 
Jesús var staddr, þegar næsti atburðr gjörðist, sem frá er sagt 
úr ætisögu hans á undan ummyndaninni, þá verðr auðsætt, að 
ummyndanin hlýtr að hafa farið fram á öðru fjalli en fjallinu 
Tabor. Sex dögum áðr hafði Símon í viðrvist Jesú og hinna 
lærisveinanna gjört þá miklu játning, að lærimeistari þeirra 
væri Kristr (Messías), sonr hins lifanda guðs, og út af þeirri 
játning fengið frá Jesú heiðrsnafnið Pétr (hellusteinninn). A 
þeim tíma voru þeir staddir í nánd við bœinn Sesarea Filippí 
við norðrtakmörk Gyðingalands, svo að segja við upptök Jór- 
dan-ár, í umdœmi Filippusar fjórðungsstjóra, út frá norðaustr- 
horni Galíleu. Á þeim sömu stöðvum er Hermon, hæsta fjallið 
í öllu Gyðingalandi, örskammt austr frá suðrendanum á íjall- 
garðinum fræga Líbanon Hermon gnæfir meira en 9 þúsund 
fet upp yfir flöt Miðjarðarhafsins og 11 þúsund fet upp yfir 
Jórdan-dalinn. Við rœtr þess sunnanverðs lá bœrinn Sesarea 
Filippí. Og hlýtr það að vera þetta fjall, sem við er átt í sög- 
unni um ummyndanina. Matteus (17, 2) talar líka um fjall 
það, er ummyndanin framfór á, sem „hátt fjall“, en í samanburði 
við Hernion er Tabor tiltölulega lágt fjall. Á Tabor var 
á þeim tíina kastali með rómversku setuliði í og þess naumast 
nokkur kostr að hafast þar við „einslega“ — ijarri augum óvið- 
komanda fólks, en til þess valdi Jesús sér einmitt fjallið, þar 
sem þessi atburðr gjörðist, að hann gæti verið þar, á afviknum 
stað, í næði með hinum þremr útvöldu lærisveinum sínum, 
Pótri, Jakobi og Jóhannesi. Ekki fyr en síðar hverfr Jesús 
suðr til hinna vanalegu stöðva þeirra lærisveinanna í Galíleu 
(sbr. Mark. 9, 20 og Matt. 17, 22 og 24). Svo allt talar jiannig 
á móti því, að Tabor gcti vcrið fju.ll ummyudunarinnar, cn 



—186— 


bendir í þess staö á Hermon-fjalliS. Hátt uppi í hlíð þess fjalls 
liefir Jesús eflaust verið staddr með lærisveinunum, þegar hið 
dýrðlega og yflrnáttúrlega atvik kom fyrir. Efsti tindr Her- 
mons er sí og æ snævi þakinn. Frægum enskum guðfrœöingi, 
sem flestum mönnum er fróðari um fornar sögustöðvar í land- 
inu helga, farast svo orð: „Að eins einn stígr liggr upp eftir 
íjallinu (Hermon) frá Sesareu, og hlasir þaðan við manni land 
fyrirheitisins alla leið suðr til fellanna umhverfis Jerúsalem og 
álíka stórt svæði af heiðingjalöndunum í austri og suðaustri. 
það er stórkostleg og fögur sjón. Hátt upp í hlíð þessa fjalls 
með hinu mikla útsýni jafnt yfir lönd heiðingja og Gyðinga, 
fjallsins, sem lærisveinarnir svo oft hafa hlotið að stara á sunn- 
an úr Galíleu, — upp þangað héldu þeir nú með Jesú undir 
sólarlag. Sólsetrið á Hermon er merkilega dvrðlegt: Loftið 
er fyrst rósrautt; síðan dökknar roðinn allt í einu, en hliknar 
svo bráðum upp, eins og væri íinynd dauðans. Rökkrið fellr 
yfir, en í gegnum diuntnu rökkrsins má sjá glampann af hin- 
um snjóhvíta jökultoppi fjallsins. Skugginn af Hermon nær 
yfir sjötíu mílna svæði á undirlendinu út frá fjallinu." 

I 42. sálmi Davíðs er fjallið Hermon nefnt. þar stendr 
svo í íslenzku biblíunni: .,Eg minnist þín í Jórdanslandi og frá 
Hermon, því litla fjalli“ (0. v.), og mætti eftir þessu ætla, að Her- 
mon væri eitthvert smáfell. En sá lesmáti, sem farið hefir ver- 
ið eftir í íslenzku biblíunni, er naumast réttr, enda er þetta 
öðruvísi í ensku biblíunni, endrskoðuðu útgáfunni. Orðin hljóða 
þar svo: I remember theefrom the iand of Jordan, and theHer- 

mons, from tlie hill Mizar, sem á íslenzku ætti aö vera: „- 

frá landi Jórdanar og Hermonstindnm, (og) frá Mízar-felli“. Og 
þykir líklegt, að fell þetta, er Mízar er nefnt, sé lmúkr einn 
skammt frá Hermon. 


þekking út af fyrir sig er einskis virði. þekking er oft 
gagnslaus, og oft jafnvel til ills. Engu að síðr eru þeir menn 
til, sem þykjast stórum af tómri þekking .4 því eða því, án alls 
tillits til þess, hvort sú þekking kemr að nokkrum notum. Og 
langt urn fleiri eru þeir, sem eyða miklu af tírna þeitn, er þeir 
eiga yfir að ráða, til þess að afla sér þekkingar á því, sem al- 
gjörlcga vcrðr þeiin til ónýtis og er þess eðlis, að þcir liafa frá 



—187— 


upphaíj liaffc gilda ástceðu til að ætla, að hún ldyti að reynast 
ullutn gagnslaus. En svo eru auk þessa margir bæði meðal 
cldri manna og yngri, sem eiga í fórum sínum þá þekking, sem 
lcetra væri fyrir þá að vera án. Útvalins eðlis verðr þekking- 
in að vera til þess liún verðskuldi að vera eign vor eða að eftir 
henni sé sótt. þetta er hvergi sannara en þá cr um guðfrœðis- 
lega þekking er að rœða. Spurningar þær, er leitendr eftir 
trúarlegum sannindum eiga erviðast með, snerta efni, sem þeiin 
er alveg gagnslausfc að þekkja. I heimi trúarinnar er margt, 
sem æfinlega hlýtr að vera oss liulið, og það, að svo lilýtr að 
vera, ættum vér að láta oss lynda. Löng-un eftir þekking í 
þeirn eina tilgangi að eignast hana hefir með réttu veriö nefnd 
með hinu óvirðulega nafni — forvitni. 

Phil. Sunday School Tirncs. 


Á tímaritið norska, For Kirke og Kultur, sem út er gefið í 
Kristjaníu í Norvegi, er minnzt í smágreininni frá séra Sfcein- 
grími þorlákssyni í síðasta blaði „Sameiningarinnar". það er 
mánaðarrit, og koma einar fjórar arkir út á mánuði hverjuin í 
8 blaða broti. það hófst í Janúar í fyrra, og er því nú rúmlega 
ársgainalt. I ritstjórninni eru þeir Christopher Eruun, sem um 
nokkur ár (1884—1888) gaf út hið ágæta kirkjulega mánaðar- 
rit For frisindet Ghristendom , og Thorvald Klaveness, sem hin 
afimikla rœða í Desember-nr.i Sarn. er eftir. Janúar-nr.ið síð- 
asta af For Kirke og Kultur hefir verið sent oss frá ritstjórn- 
inni og höfum vér lesið allar ritgjörðirnar, sem í því standa, 
með mestu ánœgju. 


Oss hefir verið sent 1. nr.ið af Framsókn, nýju mánaðar- 
blaði dálitlu, sem með þessu ári hefir byrjað að koma út á Seyð- 
isfirði. það á að vera málgagn íslenzkra kvenna, og standa 
fyrir útgáfunni frú Sigríðr þorsteinsdóttir, kona hr. Skafta 
Jósefssonar, ritsfcjóra „Austra", og jungfrúlngibjörg,clóttir þeirra 
hjóna, höfundr skáldsögunnar „Kaup'staðarferðir", er kom út á 
Akreyri árið 1888. þetta byrjunarblað „Framsóltnar" benclir á 
bindindismálið sem jiað mál, er hendinni sé næsfc fyrir íslenzkt 
kvennfólk að styðja. Yill blaðið, að kvennþjóðin íslenzka Ijái 
fylgi sitt til þess að ísland verði á undan öðrum löndum í því 
að „hrista af sér hlekki Bakkusar og yfirstíga allfc böl ofdrykkj- 
unnar". „Framsókn" ætlar augsýnilega ekki að fylla hóp þeirra 
af íslenzku blöðunum, sem hafa horn í síðu liristinnar trúar, og 
er það þakkarvert. Yerð blaðsins hér í landi er 40 cents (1 kr. 
ú0 a.). — Annað íslenzkfc kvennmálablað kvað vera væntanlegt 
frá íteykjavík. Frú Bríet Bjarnhéðiusclóttir, kona Valdemars 
Ásmundssonar, ritstj. „Fjallkonunnar', stendr fyrir útgáfu jiess. 



—188— 


Febrúar-nr.ið af „Kirkjublaðinu“ er þegar komið, ogerí því 
meðal annars kvöldsálmr effcir séra Yaldemar Briem, sem byrjar 
svo: „Dagr líðr, fagr, fríðr“. Hann er svo ineistaralega orktr, sá 
sálmr, að vér getum ekki stillt oss um að benda sérstaklega á 
hann, enda þótt „Sameiningin" stöðugt sé að leggjanýja og nýja 
ágætissálma frá séra Yaldemar fram fyrir lesendr sína. Notum 
vér um leið þetta tœkifæri til þess að hvetja landa vora hér 
vestra til að gjörast kaupendr að „Kirkjublaðinu", miklu fcieiri 
en enn jiá er orðið. Fjárhagr þess blaðs er all-erviðr, svoerviðr, 
að ritstjórinn, séra þórhallr Bjarnarson, hefir látið á sér skilja, 
að ef ekki raknaði til muna úr á þessu ári, myndi hann eigi sjá 
sér fœrt að halda blaðinu lengr út en jiennan árgang (5.) til 
enda. Hörmulegt væri, ef til þcssa þyrfti að koma, þar sem 
þetta, svo sem kunnugt er, er eina málgagn kirkjunnar á íslandi. 
Ætti oss íslenzkum kirkjumönnum hér í landi að vera bæði ljúft 
og skylt að styðja að langlíti þess. Nýir áskrifendr að „Kirkju- 
blaðinu“ geta nú fengið allt, sem komið hefir út af því frá byrj- 
an ásamt 5. árganginum, og enn fremr „Smáritin" öll, sein því 
liafa fylgt í seinni tíð, fyrir að eins einn doJlar, að viðbœttum 
nokkrum (12) centum í burðareyri. þetta auglýsir hr. Vilhelm 
Pálsson, umboðsmaðr blaðsins hér í Winnipeg. Lengi stendr 
boð þetta auðvitað ekki, en svo margir, sem geta, ætti að nota 
sér það. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1895 . 

1. lexía, sunnud. 7. Apríl: Ilin konunglega innreið Jesíi til Jeriisalem: 

Mark. 11 , 1 — 11 . 

2. lexía, sunnud. 14. Apríl: Ilinir illu vingarðsmenn: Mark. 12 , 1 — 12 ; 

eða: páskalexía: 1 . Kor. 15, 3—14. 

3, lexía, sunnud. 21. Apríl: Vakið: MattV 24, 42—51. 

4, lexía, sunnud. 28. April: Kvöldmáltíðin: Mark. 14,12—20. 

Ath. I Janúar nr.inu hefir óvart fallið burt 13 , lexían í fyrsta ársíjórðungi, 
fyrir sunnud. 31. Marz: Yfirlit. 

I skólasjóð: áheiti frá ór.efndri konu í Wpeg $1.00. Til bókasafnsins gefið af 
séra þórhp.lli Bjarnarsyni í Reykjavík 2 eintök af 4 fyrstu árgöngum „Kirkjublaðs- 
ins“, og ?.f hr. kennara Ilalldóri Briem 4 eintök af ,,íslenzkri mállýsing“ eftir hanu 
sjálfan. 

Isaíold, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. W, II, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Sllllliailfara hafa W. H. Pálsson, 618 Elgin Ave., Winnipeg^ Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N.D., og G. S. .Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra J>órh. Bjarnarson, Rvík, 5. árg. 1894, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ots. ogfæst hjá W.II 
Pálssyni, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Garðar, N,Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 


l’KENTSMIDJA LÖGI3ERGS — WINNIPEG. 


